એક સંતનું ચરિત્ર 


ભાષાંતરકત * 


સિઃ હિમ્મતલાલ આશીવાદભાઈ 


પહેલી આાશૃત્તિ પ્રત ૨૦૦૦ 


(9 ક્‌ 
(૬ રદ . પ્ષ્ટૂ જ 


સુશ્તઃ 
યુજરાતના ખીસ્તી ધમૈપુસ્તકપ્રસારક મડળને સાર્‌ 
આઇ. પી“ શિશન પ્રેસમાં આર. એસ. ઢીઝીએ 
છાપ્યું તયા પ્રગટ કર્યુ 
૧૯૩૦ 
કિસ્મત ૩ પાઇ 


૧૪૦% 


અનુક્રમણિકા 

વિષયે! 
“બાળપણું ન કેળવણી 
ખાઇખલનેો અભ્યાસ 
પ્રભુ ઇસુનો પ્રમટ સ્વીકાર *-* 
સેવા ... રઝ “3%. ક 
મૂઈીના પ્રશ્નનો ખુલાસો 
જેવા ખં તેવા આવું છું' (ગીત) ટ... 


મૂઝત વિચાપીટ મ્ંથાજય 


[ઝરતી જાપીરાગિટ વિમાન” 
બનુત્રમાક ત્ત્ન્‍ુજુજુ વર્તાવ 
મુતત તામ કશુ વ્સતજું ફિ 


તિવ્વ  £ ' (ન «ટર 


ફન્‍ધાપીટ ક. 








નબ્રાહ્મણુ હતા. હિન્દુ સમાજમાં 
તેએ એવા બાહેશ વિદ્યાર્થી હતા ઝે 


ડી. કાલીચરણુ ચેટ દ 
તેમનું કુળ સવુડીનભદઆતું હતું. 
જયારે તેશૌ કોલેજમાં વિધાભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે તેમણે અનેક ચાંદો 


અને પ્નામો મેળવ્યાં હતાં. કાણીજને અભ્યાસ પૂરો ફરી રહા ખાદ નને 








।તાની માસીના સમાગમમાં 
ગાળી હતી. કાલીચરણુની માસી/ બર્ળીવિધવા હતી. તેણે પોતાના 
વેધવ્યતે ધણા! સમય ધામિક પુર્છીકા [ખિટે કરવામાં, પૃજ્નપાઠ કરવામાં, 
અને દાનદક્ષિણા આપવામાં ગ રાણા, મહાભારત અને 
રી હતી હત્તે પોતાના ભાણેજને 
કહી સ'ભળાવતી હતી* આગળ, વાર્તાઓ કહેવામાં 
: “તેને ધણ્‌। રસ પડતો હતે. ઉપનયન ” ક્રિયા કર્‌- 
વવામાં આવી, અને કાલીચરગુને જને દેવામાં આવ્યું, એટલે તે “ દિજ”” 
થધો. આ ક્રિયા વખતે તેના મત પર્‌ કેટલાક ખાસ સંસ્કારે પાડવામાં 
આવ્યા હતા, જેવા કે તેણે દુનિયાદ્ારીનો ત્યાગ કરવો, દેહ એ પરમાત્માનું 
મ'દિર છે, હલકી અને અમંગળ બાબતોથી અલ્ગગ રહેવું, વગેરે. આ 
સંસ્કારો તેમને મોટી ઉ'મરે ધણી વખત યાદ આવતા અને તે વિષે તે 
ધણી વાર વાત પણુ કરતા હતાર 

* સત્સ'ગઃ--બ'ગાળા ઇલાકામાં અગરપારા ફરીને એક રફેર્‌ છે* 
આ શહેરમાં સી. એમ* એસ. મિશન તરદ્થી એક એ'ગ્લો-્વનોક્યુલર 
ફોઇ સ્કુ8 ચલાવવામાં આવે છેઃ કાલીચરણુના ધરથી આ નિશાળ 


ર્‌ 


એએક માઇળલનતે અ'તરે આવેલી હતી. આ નિશાળમાં કાલીચરણુ ભણવા 
જતો. નિશાળનો હેડ માસ્તર ખી. ચુરૂચરણુ બોઝ કરીને એક જણુ હતો. 
આ હેડ માસ્તરના જવનતી તથા ખીન્ન એક ખાીસ્તી શિક્ષકના જવનની 
ધણી ઉ'ડી અસર્‌ કાલીયરણુ પર થઈ. જે દેવોને તે ભજતો હતો તેમની . 
સાથે પ્રભુ ધસુ ખીસ્તના જીવન અને ચારિત્ર્યતે! તે મુકાબલે કરી જેવા 
લાગ્યે!* 


ખબાઈબભલને અભ્યાસ 


મહાભારત, રામાયણુ અને પુરાણોનેો તેરે સારે અભ્યાસ કયો 
હતો ; અને તેઓની વાતો બાઇબલની વાતો સાથે સરખાવી જેવામાં 
અને તેતે! તોલ કાઢવામાં તેને ધણી મનન પડવા લાગી. હિન્દુ શાસ્ત્રો 
અને ખીસ્તી શાસ્ત્રના આવો તુલના૬શ*ક અભ્યાસ કર્યાના પારેણાામે તેને 
એવી ખાતરી થઈ, 'ે પ્રભુ ઇસુ ખરેખર “ પવિત્ર, અહિસક અતે દુરાચાર- 
ર્હિત” છે. પ્રભુ ખીસ્તે શિખવેલા સિહ્ધાંતા તેતે પસંદ પડયા, અને એ 
સિદ્ધાંતા અનુસાર તે પોતાનું જવન ગાળવા લાગ્યો. જે નિરાળમાં તે 
ભણુતો હતે! ત્યાંની ખાઈમલની પરીક્ષામાં તે પહેલે ત'બરે પાસ થયો, 
જેથી એક સુ'દર્‌ ખાંધણીનું બાઇબલ તેને ઇનામ મળ્યું. કાલીચરણુના 
ત્રણુ સહાષ્યાયીઓ હતા આ ચારે મિત્રો બહુ ષ્યાનથી બાઇબલ 
વાંચવા લાગ્યા, અતે પ્રભુ તેમતે આંતરિક પ્રકાશ આપે તથા ખરા સત્યમાં 
તેમને દોરી ન્નય, એ માટે તેએ ખરા મનથી પ્રાથ'ના પણુ કરતા હતાન્‍ 
આઇબલ વાંચતાં વાંચતાં આ વિદ્યાર્થીઓના મન પર તેમાંનાં કેટલાંક 
વચનોની ધણી અસર્‌ થઇ ; જેવાં કે, 


“આપણે તેમનામાં (ધસુમાં) દેવના ન્યાયીપણારૂપ થઇએ, માટે 
જેમણે પાપ જાણ્યુ નહોતું તેમને તેણે આપણે વાસ્તે પાપરૂપ કર્યે” (ર કર્‌* 
પ; ૨૧), 


* લાકડા (વધસ્ત'ભ) પર્‌ તેમણું પોતે પોતાના શરીરમાં આપણાં 
પાપ માથે લીધાં, જેથી આપણે પાપો સંબધી મૃત્યુ પામીને ન્યાયીપણુ 
સંખ'ધી જવીએ ; તેમના ધાએથી આપણે સાન્ન થયા” (૧ પીતર્‌ 
૨; ૨૪). . જ ક જ 


ગૈ 

“ઘણુ લોકના ઉદ્ધારતે સારૂ ખ'ડણી તરીકે તે પોતાનો જીવ 
આપવાને આવ્યા” (માત્થી ૨૦; ૨૮). 

બાઇબલના અશ્યાસતું પરિણામ, આ સત્યરોધકેોમાંના 
કાલીચર્‌ણું પાછળથી આવી શાહેદી પુરી: “આવા આવા ફકરાએથી 
અમને ખાતરી થઈ કે પ્રભુ ખીસ્તે જે દુ:ખ અને મર્‌ણુ સહ્યું તે પોતાના 
અંગત કારણુને લીધે નહિ, પરતુ માણુસનનતના પ્રતિનિધિ તરીકે સહયું-- 
આપણાં પાષાને માટે અતે આપણા ખદલામાં તે મર્‌ણુ પામ્યા. માટે 
માત્ર આપણા ગુર્‌ અને માગદશક તરીકેજ તેમને સ્વીકારવા એટલુંજ 
બસ નથી, પણુ ઇશ્વરની સાથે આપણે પુનમિલાપ કરવાને તે આપણુ 
પાપાર્થાપણુ છે, એવું તેમના વિષે માનવુ" જેઇએે. પરતુ થોડે વખત 
આ સિદ્ધાંત અમને નડતરરૂપ લાગ્યો, અને તે માની લેતાં અમારૂં મન 
પાછુ પડતું હતું ; તેથી તે અમારા ચુફ્‌ અતે નેતા છે, એટલું તેમના વિષે 
માનીતેજ અમે સ'તોષી થઇ ર્દ્યા. પરતુ બાઇબલ વાંચતાં વાંચતાં 
જયારે અમે રૂમીઓને પત્રના પાંચમા અષ્યાયની બારમી અને અરાઢમી 
કલમોને। સૂદ્મ અભ્યાસ કયે, ત્યારે અમારા મનની શ'કાનું નિવારણુ થયું, 
ખીસ્તને કેવા માનવા તેની અમને સુઝ પડી, અને અમારા ગુર્‌ એટલુંજ 
નહિ, પણુ અમારા તારનાર તરીકે અમે તેમને! સ્તીકાર્‌ કયોય. પ્રભુ પસુ 
વિષે અમને આ નવી સુઝ પડી તેથી અમે આન'દિત થયા, અને પ્રાથના 
કરીને અમે ઇધ્રશ્રરનો ઉપકાર્‌ માન્યો. પછી પ્રભુ ખીસ્તને। સ્વીકાર 
ન્નહેરમાં કરવાને અમે નકકી નિણુય કયે. 

ગુપ્ત શિષ્ય ને કે તેઓએ તેમને। વિશ્વાસ નહેરમાં પ્રગટ 
કર્વાતે। સુનિશ્રય કયો હતો ખરે, તોપણુ હજી સુધી તેઓથી તેમ થઇ 
શકયું નહોતું, કારણુ કે આ વખતે એક ખનાવ બન્યો હતો. તેએ 
પોતાનો સુનિશ્રય અમલમાં મુકવાનું કરતા હતા એવામાં, એજ 
નિશાળના ઉપલા ધોર્ણુતા કોઇ વિદ્યાર્થીએ ખીસ્તનો જહેર્માં સ્વીકાર 
કયે, અને બાપ્તિસ્મા લીધું. આ કારણુથી તેના પર્‌ ભારે સતાવણી 
આવી પડી. તેના ધરમાંથી તેને કાઢી મુકવામાં આવ્યો, સમાંસ્તેડીઓએ 
અતે મિત્રોએ તેતે! ત્યાગ કયૌ, સમાજમાંથી તેતો એકદમ બહિષ્કાર 
કરવામાં આવ્યો, અને જ્યાં જ્યાં તે જય ત્યાં ગાળા, અપમાન, નિંદા 


હ 


અને મશ્કરીનો તેને અનુભવ થવા લાગ્યો? આ સતાવણી તેને એટલી 
બધી અસલ થ૪ પડી કે તે ડગી ગયો, પાછે! હઠયે।, અને ખ્ીસ્ત પરના 
પોતાના વિશ્વાસને ઇનકાર કરીને તે પાછે! [હેન્દુ ય ગયે? આ બનાવથી 
ચેટર્‌છીના મન પર્‌ માડી અસર થઇ, અને ખીસ્તને। નનહેર સ્વીકાર્‌ કરવાને 
તેનો ઇરાદો મ'દ પડી ગયોઃ આ પ્રસગે તેના પર્‌ એક ભારે પરીઠહ્ષણુ 
આવ્યું, તે એ કે, બાલ રીતે હિન્દુ ગણાવું, પર'તુ અ'તરથી ખીસ્તના ગુમ 
શિષ્ય ર્હેનું, અને તેની સેવા કરવી. કાલીચરણુના જેવા સ'જેગોમાં 
આવું પરીક્ષણુ ધણાએઓને આવેલું છે ; અને એવા પરીક્ષણુ આગળ ધણા 
જણુ ગોથાં ખાઇ ગયા છે. પરતુ એ પરીક્ષણુ પ્રમાણે કરી જેવાથી 
કાલીચર્‌ણુના મનને કઇ ચેન પડયું નહિ. ખાંસ્તના આ શબ્દો તેના 
મનમાંથી ખસતાજ નહેતા, કે “ માણુસોની આગળ જે કેઇઇ મને કખુલ 
કરશે, તેને હું પણુ મારા આકાશમાંના બાપની આગળ કખુલ કરીશ ; 
પણુ માણુસોની આગળ જે કે મારે નકાર કરશે, તેનો નકાર હું પણુ 
મારા આકાશમાંના બાપની આગળ કરીરા ” (માત્થી ૧૦; ૩ર, ૩૩). 


પ્રજુ ઇસુનો પ્રગઢ સ્વીકાર 

આવાં આવાં વચતેથી આખરે તે નિર્ણય પર્‌ આવ્યો. ખ્ાંસ્તી 
ધમ*ને। નહેરમાં સ્વીકાર કરવો એ કેટલું જરૂરનું છે એ તેને સમન્નયું. 
ગમે તે ભોગે અને ગમે તે જોખમે પણુ બાપ્તિસ્મા લેવુંજ જેઈ એ, એવો 
તેણુ ર ઠરાવ કયોય. કેમકે એમ કરવું એ ખીસ્તતી ઇચ્છાનુસાર છે, એવા 
તેને ખાતરી થઇ; અને તેની કૃપા તથા તેની શક્તિ પરજ ભોળા ભાવે 
આધાર્‌ રખીતે એ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવી જેઠએ, કેમકે એ મદદ જો ન મળે 
તા બળવાનમાં બળત્રાન માણુસ પણુ પડી જાય. 

અગરપારામાં આ ચાર યુવકો રહેતા હતા, અને ત્યાં તેમના ઓળ- 
ખીતાં, મિત્રે, સગાંસ્નેઠીઓઆ હતાં. હવે એવી જગામાં બાપ્તિસ્મા લઇ! 
ખ્ીસ્તી મ'ડળીમાં જેડાવું, એમાં કેટલું બધુ' જોખમ તેમને નડવાને। સંભવ 
હતો, એ તેએ સારી પેઠે સમજતા હતા; તેથી આ ચાર્‌ યુવકેએ 
કકકત્તાની ક્રિશ્ચિયન કોલેજમાં દાખલ થવાને! નિશ્રય કયેય, અને સને 
૧૮૫૪તી શરૂઆતે કોલેજના શાળાવિભાગમાં તેઓ દાખલ થયાન 
પ્રલેજમાં જેડાયા બાદ થોડા વખત પછી કાલીચર્ણું પોતાના બાપને 


પ 


લખી જણાવ્યું, ક મે' ખોસ્તી થવાતે! તથા નહેર રીતે બાપ્તિસ્મા પામ- 
વ્રાતો ૬& નિશ્રય કયે છેન કાલીચર્ણુનો આ વિચાર તેના બાપને એટલે 
અધે મૂર્ખાઇભરેલો લાગ્યો, કે પહેલાં તો તેતે એ વાત માનવા જેવીજ 
ક્ઞાગી નહિ; પરતુ તેના દીકરાએ તો ૬ઢ ઠૅરાવ કરેલે। છે, એવું ત્તયારે તેને 
'માલમ પડયું, ત્યારે તે ધ્ન! દુ:ખી થયો, અતે તેને ગ'ભીર્તાથી ચેતવણી 
આપી, કૈ જે તું આ પગલું લેશે, તો તને ધર્માંથી કાઢી મૂકવામાં 
આવશે, અને સગાંસ્તેઠીઓ કે ન્યાત?#્નતવાળાઓ સાથે તારે કોઇ પણુ 
જાતનો સંબ"ધ રહેશે તાહિઃ બાપ તરફથી આવી ખબર સાંભળીને કાલી- 
ચરણુનું હદય કેવું વિંધાયું હશે, અતે તેતે કેવી લાગણી થઇ હશે તેનું 
ચ્રોગ્ય વણુત થઇ શકે તેમ નથી ; પરતુ આવી કોઇ પણુ બાબતથી ખ્ીસ્ત 
પરતો તેનો વિશ્વાસ ડગી ગયે! નહિ, અને સને ૧૮૫૪ના નવેમ્બરની 
આઠમી તારીખે કલકત્તા શહેરમાં આવેલા વેલેસ્લી રસ્તા પરના કો ચચર્ષમાં 
રવ. ડૅવિડ યુવર્શ્તે હાથૅ તેણે બાપ્તિસ્મા લીધુ? આ ખખર સાંભળીને 
તેનાં સમાંઆએ અને મિત્રે!એ તેતો બહિષ્કાર કયોય, પોતાના મનથી તેને 
મુએલે। ગણ્યો, અને વળી મુએલા કરતાં પણુ તેતે ભુ'ડો ગખ્યે, કારણુ કે 
આખા કુડુંબને તયા આખી કોમને તેણે કલ'ક લગાડયુ' હતું. આમ 
કરવાથી સાંસારિક વાનાંએઓની પોતાને કેટલી ખોઢ જવાતી છે, એ પર નને 
કાલીચરણે પ્યાન દીધુ” હોત તો ખોીસ્તના ગુપ્ત શિષ્ય તરીકે જવન ગાળ- 
વાને તે લલચાષેો હોત ; પર્‌'તુ એવું જવન ઝાઝું નભે નહિ, આખરે 
તો તે કરમાધઈજિ જાય. 

વિદ્ધતાઃ કાલીચરણુ કેલેજમાં વિદ્યાભ્યાસ કરતો હતે ત્યારે ને 
અડુજ બાહોશ અને ખ'તીલે! જણાઇ આવ્યો હતો. તેણે ચાંદો અતે 
દતામો! પુખ્કળ મેળવ્યાં હતાં. “ સ્રીકેળવણી” વિષે તેસે એવો ઉત્તમ 
નિબ'ધ લખ્યો હતો, કે તેને તે બદલ (ચાંદીને) ચાંદ મળ્યો હતે ; 
“ મરાડાઓનું સામાજિક જીવન ” એ વિષય પર્‌ સૈથી સારે નિબ'ધ 
લખવાને લીધે તે ઠરાવેલું ધ્નામ જીતી ગયે હતો ; ગણિત અને ઇતિહાસના 
વિષયોમાં પણુ અસાધારણુ પ્રવીણુતા બતાવી તેણું ઇતામે। મેળવ્યાં હતાં * 

સેવાની પ્રતિરા? સતે ૧૮૧૦ના અકટોબર માસમાં એક અતિ 
દુ:ખદાયક બનાવ બન્યો. કાલીચર્ણુના શિક્ષકામાંના ડૉ ડેવિડ યુવ્ટ” 


દુ 
કરીને એક પ્રખ્યાત શિક્ષક એકાએક કોલેરાના ભોગ થઇઇ પડયાઃ તેમના 
'દૃકનની આગલી રાતે તેમના ખ્ીસ્તી જીવાન વિદ્યાર્થીઓ આખી રાત 
પોતાના માનનીય અને પ્રેમાળ શિક્ષકના શબ પાસે ખેસી રહ્યા. તેઓને 
'માટે આ એક અતિ ગ'ભીર્‌ પસંમ હતો, અને તેજ રાતે તેઓમાંના 
ઘણાએ આત્મપરીક્ષા કરીને તથા આગ્રહથી પાર્થના કરીને પ્રભુ ખીસ્તની 
સેવામાં પોતાના જીવનનું અપ્'ણુ કરી દીધું. કાલોચરણે આજ વખતે 
પહેલવહેલી પોતાની જ'દગી ખ્રીસ્તની સેવામાં વિધિપૂર્વક અર્પી દીધી. આ 
વખતે કાલીચરણે જે પ્રતિજ્ઞા લીધી તે તેતી આખી જ'દગી દરિમયાન 
કાઇ પણુ વખતે તે ભૂક્ની ગયો નહોતો. તેણે આ પ્રતિત લીધી તે પહેલાં 
જાણે કે ઇશ્વરનો આત્મા તેના હૈદય પર્‌ આ શખ્દો કાતરતેો હતો : “ તમે 
પોતાના નથી ; કેમકે મૂલ્લ આપીને તમને ખરીદવામાં આવ્યા છે ; તો 
તમારા શરીર વડે દેવતે મહિમા આપે!” (૧ કર. 5; ૧%, ૨૦). માણુ- 
સોની આગળ પ્રભુ ખ્ૌસ્તને પ્રગટ કરતાં આ શખ્દો તે વાર'વાર વહાલથી 
વાપરતો હતે* 
સેવા 

ડૉન ચેટર્‌જીએ પ્રભુ ઇસુ ખીસ્તતી સેવા કરવાની જે પ્રતિઝા લીધી 
હતી તે પુરી કર્વામાંજ પોતાનું આખુ જવન ગાળ્યું. સરકારી કેળવણી- 
ખાતાના વડા તરફથી અનેકવાર અનેક હાઇસ્કુલોના હૅડમાસ્તરની જગા 
તેમને મળવાની હતી, પર"તુ તે બધી વિષે તેમણે ના પાડી. જ્યારે 
જ્યારે એવી જગાઓ તેમને આપવામાં આવી ત્યારે તે એમ કહેતા, ક મે” 
તો ખ્રીસ્તી શિક્ષક અતે ઉપર શક તરીકે કામ કરીને પ્રભુતી સેવા કરવાનું 
મારા મન સાથે ઠરાવેલું છે. સતે ૧૮૬૮માં હેશિયારપુર્માં ઉપદેશક 
તરીકે કામ કરવાનું તેમતે આમ-ત્રણુ મળ્યું. આ આમ'ત્રણુ મિશનેરી 
સોસાધટી તરફથી છે એટલુ'જ નહિ, પણુ તે ઇશ્રર્‌ તરફ્થી છે, એવુ” 
મિ. ચેટરજ અને તેમનાં સ્ત્રી સમજ્યાં, અને ૧૮5૮ના માર્ચની ચોથા 
તારીખે તેઓ હોશિયાર્પુર્‌ આવી પહોંચ્યાં. આ વખતે તેમણે કથં હવું, 
૧ “અમે અમારાં શરીર તથા આત્મા માણુસજાતના તારનારને પુરી રીતે 
 અપ*ંણુ કયી છે ; અને ખીસ્ત એટલે વધસ્ત'ભે જડાએલા ખ્રીસ્ત એ વિના 
અમે ખીજાં કઇ ન જાણીએ, એવે અમે નિશ્રય કયોય છે ; અતે અમારા 


છ 


ક્રામ ઉપર્‌ ઇશ્વરતેો આશીર્વાદ આવે, એવી અમે માગણી કરીએ છીએ.” 
તેઓએ એવુ પવિત્ર જવન ગાળ્યું, અને આખા હોશિયારપુર જલ્લામાં 
એવી રીતે ઉપદેશ કમેય તષ્રા ખીસ્તના સાનને પ્રચાર કયે, કે જ્યારે એ 
. સેવાકાય"થી તેએ કારગ થયા ત્યારે તેમતી સેવાના ફૂળ તરીક ત્યાંના 
ખીસ્તીઓની કુલ સખ્યા ૩,૧૦૬ માણુસોની હતી, પાંચ મ'ડળીઓ 
બ'ધાએલી હતી, અતે બધાં મળીને ૧૬૮ ગામોમાં ખીસ્તીઓ વસતા હતા. 
ડૉ. ચેટરછએ પોતાનું તત, મન અને ધન ખીસ્તતે નહેર કરવામાંજ 
પરોવેલુ' હતું, અને કોઇ પણુ જતતી પદવી કે સત્તાની તૃષ્ણા નહિ હોવાથી 
અધાજ વ્મ'ના ખીસ્તી લેઃકો તેમને ઘણું માન આપતા હતા. 
મિ. વિલ્યમ કેોલ્ડસ્ટ્રીમ કરીને એક મે.ટો સરકારી અમલદાર તેમના 
વિષે નાચે પ્રમાણે સાક્ષી આપે છે: “ચાળીસ વરસ સુધી મારે તેમની 
સાથે ગાહ મિત્રાચારી હતી. તેઓનું જીવન દિતપ્રતિદિન કેવુ' વધારે ને 
વધારે ઉપનોગી થવું જવું હતું તે મે નજરે નિહાળ્યું છે, અને તે ન્નેધ્ને 
હું તેમતી પ્રશ'સ! કર્યા વગર ર્‌ઠી શકયો નથી. જાશિયારપુંર જલ્લાના 
ઔજા સરકારી હોદેદારો અને હું ઘણીત્રાર તેમની પાસે સલાહને માટે જતા 
હતા, અને તેમતી સલાહ તેમને તથા મને હમેશાં પ્યાનમાં લેવા જ્નેમ 
લાગી હતી. હેોરિયાર્પુરના મ્યુનિસિપલ કાય'વાહક મ'ડળતા તે 
સભ્ય હતા. ધઝાજ બારીક અતે મુશ્કેલ સવાલોનું તે ઢા સરળતાથી 
નિરકરણુ કરતા હતા, અને ઉત્તમ સલાહુ આપતા હતા.” સને ૧૮%૫9- 
૧૯૦૨ સુધીમાં પ'જબના લેકફ્ટેનન્ટ ગવર્‌ તરીકે સરે વિલ્યમ મેકવર્થ 
ય'ગ કરીને એક જણુ હતા. તેઓ ચેટરજી વિષે આ પ્રમાણે લપે છે : 
“સને ૧૮૬%માં હું હેશિયાગ્પુરમાં હતો, ત્યારથી ડૉ. ચેટરજી સાથે 
માર્‌ પરિચય હતો. અમે દિનપ્રતિદિન દિલેક્નન મિત્રો બન્યા, અને અમે 
એક ખીળ7થી વિખુટા પડ્યા તોપણુ ખરા મિત્રેપ રલા. ખીક્ન બધા 
કરતાં તેમતો સમાગમ મને વિશેષ પ્રિય લાગવો. મારા હિન્દના અનુભવમાં 
જે જે ખીસ્તીખએ1ાં મારા સમાગમમાં આવ્યા છે તે સવ*માં ડૉ. ચેટરછ 
સતે પૂવતા એક સંપૂર્ણુ આદશ ખીસ્તી માલમ પડયા છે.” 
સાનમરતખબો.* ગ્રેટ બિટન અતે અમેરિકામાં પણુ ડૉ. ચેટર્જી 
સારી ઓળખાણુ પામેલા અતે પ“કાએલા હતાન સને ૧૯૧૦માં એડિનબરે્‌। 


ન 


શહેરમાં ત્તયારે “ વલ્ડ” મિશનરી કોન્ફેરન્ત્ર” મળી હતી ત્યારે તેમાં તેએાએ 
આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો. તે વખતે એડિનબરેો યુનિવસિટીતા 
ચાન્સલરે તેમને તષ્રા તેમની સાથે કાન્ટરબરીના લોડ બિશપને તથા 
મિ. રેખર્ટ ૬” સ્પીઅરને “ ડોકટર એક્‌ ડિવિનિટિ''તી ઉર્પાધિ પ્તાયત 
કરી હતી. તેમને માન પર્‌ માન મળતું ગયું, તો પણુ તેથી જુલાઇ ન જતાં 
તેઓ તો પ્રભુ ઇસુના ખરા રિષ્યને ઘટે તેમ નમ્ર, કૃપાળુ, દિન અને 
ગ્રેમીજ રહ્યા. એક વખતે સર્વાનુમતે તેમને હિન્દની પ્રેસ્ખિટેરિયનત મંડળીની 
મહાસભાના પ્રમુખ ઠરાવવામાં આવ્યા હતા આ વખતે તેમના મન 
પર્‌ ભારે અસર્‌ થઇ હતી, અને કેવા કેત્રા સંસ્કારોથી તેમનું જવન પ્રબુશ્મે 
આવું બનાવ્યું હતું, તે સંબંધી તે વપ્મતે તેમણે કડી જણાવ્યું હતું. 
મૂળા પ્રશ્નનો ખુલાસો 

હવે આ પુસ્તિકાને મથાળે જે પ્રશ્ન પૂછેલે છે, તે પર આપણે ધ્યાત 
'દદએ, એટલે “ડી. કાલીચર્‌ણુ ચેટર્‌૬ હજુ તા પ્રલ્ેજમાં ભણતા હતા 
એટલામાં પણુ શા માટે ખીસ્તી થવા ?” ર 

તેમને જવાબ આ પ્રમાણે છે : “ મને ધણી વાર એમ પૂછવામાં 
આવેલું છે, કે તમે હિન્દુ ધર્મ કેમ છોડયો! અને ખીસ્તના શ્વિષ્ય શા મઃટે 
થયા ? ” મારો જવાબ એ છે કે પ્રભુ ખોસ્તનું પવિત્ર અને તિદદાંષ જવન, 
દશરતી ઇચ્છાને તેમતી સંપૃણુ આધીનતા, તથા દુ:ખી માનવ જનત પ્રત્યે 
તેમનાં દયાનાં અને પરેપકારનાં કામો, એ બધું ન્તધ્તે ભનણે અ-તખુતાં 
દ પ્રભુ ખીસ્ત તરફ આકર્ષાયો હતો* “ પહાડ પરના ભાષણુ' 'માં જે 
ઉત્તમ બોધ તેમણે આપેલે છે તેથી, અને પાપીઓ પર તે કેટલે પ્રેમ 
રાખતા હતા, તેથી મારા મનમાં તેમના પ્રત્યે પૂજ્યભાવ ઉપરો, અને 
મારા હદયમાં તેમના પર્‌ પ્રેમ ઉભરાયો. મારામાં તેમના પ્રત્યે માન અને 
પ્રેમતી લામણી ઉદ્દભવી* જે જે અવતારોને હું માનતો તે બધા શક્તિના 
અવતારે।--શરવીર્‌ પુરૂષાો--હતા, તેએ સ્તભાવે આપણા જેતાજ 
'માણૂમો હતા. પરતુ પૂરો પવિત્ર અને ઇશ્વરતી પેડેં ભજતજ્ે॥ 
મને જે કોઈ મળ્યો હેય તો તે એકલા પ્રભુ ખોસ્તજ છે. તોપણુ 
“જે સિદ્ધાંતથી ખીસ્તી ધમ*નો સ્વીકાર કરવાનો અને નહેરમાં 
“તેતો અંગીકાર કરવાને મે' નિશ્રય ક્યો તે તો માણુસોને બદલે પરભુ 


હૃ 


ઇસુએ દુઃખ સહું અતે મરણુ વેડયું એ સિદ્ધાંત છેન મતે લાગ્યું કે: 
હું પાપી છું ; અને મારાં પાપોને સારૂ મરણુ ભોગવનાર્‌ તથા મારાં 
પાપોની શિક્ષા સહન કર્નાર્‌ તે પભુ ખોસ્ત છે, એવી મને ખાતરી થઇ.. 
' “મકે તમે કૃપાથી વિશ્વાસદ્દારા તારણુ પામેલા છે, અને એ તમારાથી 
નથી. એ તો દેવનુ' દાન છે” (એફ* ૨; ૮)* “કરથજીએથી નહિ, 
રખેને કેઇઃ અભિમાન કરે” (એફ્ે. ૨; ૯). માર્‌ હદયમાં જે વિચાર 
રાતદિન રમ્યા કરતો હતો તે આ કે ખ્ીસ્ત મરણુ પામ્યા છે, અને માણુસ. 
જે ત્રકણુ કદી વાળી આપી ન શકે તે ત્રકણુ તેમણે પોતાના મૃત્યુઠ્ઠારા વાળી. 
આપ્યુ છે. જેમ જેમ ખીંસ્તમય જવન અતે અનુભવમાં હું દહ. 
પામતે! ગયો, તેમ તેમ આ ખાતરી વધારે ને વધારે સબળ થતી ચદ, અને. 
હવે (૧૯૧૦) તે મારા જીવનનું એક અગત્યનું અંમ થઇ ગઈ છે. ખાસ્તી, 
ધર્મમાં અતે બીજા ધર્મોમાં જે મોટો તફાવત છે તે એજ છે. જ્યારે 
દ પહેલવહેલો! ખીસ્તી થયો ત્યારે એ ખાતરી મારા મતમાં ઉપજી, અને' 
ત્યારથી માંડીને દિનપ્રતિદિન તે વધતી?૪ ગઇ છે, અને હાલમાં તે બહુજ 
સબળ છે. મારી માન્યતા તો આજ સુધી એજ છે, કે જે ₹શ્વર તમામ 
દયાળ છે અને જેનામાં દયાગુણુ સિવાય ખીન્ને જગુ નથી, તે અન્યાયી. 
“ર્‌ છે. 

“ આપણે હજી નિબ'ળ હતા, એશલ.માં વોગ્ય સમયે અધર્મીઓનેઃ 
સાર્‌ ખીીસ્ત મરણુ પામ્યા. હવે ન્યાયી માણુસને સારૂ ભાગ્યેજ કોઇ મરે ;. 
પરે।પકારી માણુસને સારૂ તો કૈઇએક કદાષિ મરવાને પણુ છાતી ચલાવે. 
પણુ આપણે ન્ન્યારે પાપી હતા ત્યારે ખ્ીસ્ત આપણે સાર્‌ે મરણુ પામ્યા, 
એમ કરવામાં દેવ આપણા પર પોતાને પ્રેમ પ્રગટ કરે છે?” (રૂમી. ૫ ; 
૬-૮). 

'“દૃમફે ખીસ્તની પ્રીતિ અમને વશ કરી લે છે, કાર્ણુ કે અમે એવું. 
[ચોક્કસ] સમજીએ છીએ કે, એક સર્વને વાસ્તે મુઆ માટે સવે? મુઆ ; 
અને જેએ જીવે છે તેઓ હવેથી પે!તાને અથે” નહિ, પણુ જે તેઓને વાસ્તે 
મુઆ તથા પાછા ઉઠયા તેમતે અથે” જવે, માટે તે સવને વાસ્તે મુઆ-. 
માટે હવેથી અમે કોઈને બહારના દેખાવ ઉપરથી એળખતા નથી ; અને 
જે કે અમે થીસ્તતે બહારતા દેખાવ પરથી એળખ્યા હતા તો પણુ. 


૧૦ 


હવેથી [તેમને એમ] એળખતા નથી. માટે, ને પરાઇ માણુસ ખીરતમાં 
છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ [છે] ; જે જુનું હતુ' તે સવ* જતુ રહું છે; જુઓ, 
તે નવુ' થયુ' છે. પણુ સવ' દેવ તરફથી છે, જેણે ખીસ્તની મારફતે આપણુ . 
સમાધાન પોતાની સાથે કરાવ્યું, અને સમાધાન [પ્રગટ કર્‌વા]તી સેવા અમને 
સોંપ્રી; એટલે, દેવ ખીસ્તમાં પોતાની સાથે જગતનું સમાધાન કરાવીને 
તેઓના અપરાધ તેઓને લેખે ગણુતો નથી, અને તેણે અમને સમાધાનને 
સંદેશો સોંપેલો છે. એ માટે અમે ખીસ્તના એલચી છીએ, જાણે કે દેવ 
અમારી મારક્તે વિન'તી કરતો હોય તેમ ; અમે ખંત તરફથી તમારી 
આજજ કરીએ છીએ, કે દેવની સાથે સમાધાન કરે. આપ્ણે તેતામાં 
દેવના ન્યાયીપણારૂપ થઇ, માટે જેમણે પ્રપ જાણ્યું નહેતું તેમને તેણે 
આપણે વાસ્તે પાપરૂપ ફર્યા. અમે [દેવની] સાથે કામ કરનારા હોઇને, 
તમતે એવી પણુ વિન'તી કરીએ છાએ, કે તમે દેવતી ફકૅપાનો અવર્થા 
અંગીકાર ન ફરે, કેમકે તે કહે છે, કે મે” માન્યકાળે તારૂ' સાંભળ્યું, અને 
તારણુને દિવસે મે* તને સહાય કરી; જુએ, હમણાંજ માન્યકાળ છે ! 
જુએ!, હમણાંજ તારણુનો દિવસ છે !” (ર કર. ૫; ૧૪--૬ ; ૨). 

આપણાં પાપાને લીધે વધસ્ત'લ પરના મરણુ સુધી પોતાના પ્રાણુનું 
બધિદાન કરવાને ઇશારે પોતાના પુત્ર પ્રેબુ ધસુ ખીસ્તને આ દુનિયામાં 
મોકલી દીધા--આ સદેશથી કાલીચરણુ ચેટરજએ પોતાનું હદય ખીસ્તતે 
અશ્રે' અર્પી દીધું, અને તે પ્રમટ રીતે ખીસ્તનો રિષય બન્યે!, આ ઉપરથી 
તશું એવો નિર્ણય કયો, કે જે પ્રભુ ખીસ્તે મારે સારૂ પે)તાતો જીવ 
આપ્યો, તો હવે મારે પોતાને અથે" જવન ગાળવુ' એમ નહિ, પણુ જેણે 
મારા પર આટલો બધો પ્રેમ કષ તેમને અથે જીવત ગાળવુ' જેઇએન- 
તેને લાગ્યું કે, ખીર્તના ગુપ્ત શિષ્ય થવું એટલુ'જ બસ નથી, તેમ તેમને 
એક મહાન ગુરૂ કે પવિત્ર પ્રબોધક માનવા, એટલુ' પણુ બસ નથી; 
પરતુ તેમને એક મહાન તારનાર તરીકે સ્વીકારવા જેઇએ, કે જે પાપની 
શિક્ષામાંથી તેમ7 મારા હદયમાં તથા જીવનમાં પાપની જે સત્તા છે 
તેમાંથી મને મુક્ત કરવાને પૂણુ શક્તિમાન છે. 

પ્રિય વાંચક, આ ધ્સુ ખીસ્ત, જે આવા મહાન તારનાર્‌, પાપમાંથી 
છોડાવનાર, જે ઇશ્રરનું મહાન દાન તથા હલવાન છે, જેમણે જેમ તે 


પ્ોતે કહે છે તેમ, પાષાના નિવારણુને અથે પોતાની રાજીખુશીથી દુ:ખ _ 
સહું અને વધસ્ત'ભનું ભય કર્‌ મરણુ વેઠયું, જેમને ઇશ્વરે મુએલાંઓમાંથી 
પાછે! ઉઠાડયો, અને “ સવ? રાજ્યસત્તા, અધિકાર, પરાક્રમ, ધણીીપણુ' 
અને કેવળ આ કાળમાંતું તહિ, પણુ ભવિષ્યકાળમાંતું દરેક નામ જે હોય, 
એ સ૧* કરતાં ઉંચા કરીને પોતાની જમણી ગમ સ્વર્ગીય સ્થાતેમાં તેમને 
ખએેસાડયા “ (એક્‌* ૧; ૨૦, ૨૧)--તે ધસુ ખ્રીસ્તને શું તમે તહિ સ્વીકારે? 
“સારે જેઓએ એતી માર્કતે દેવની પાસે આવે છે, તેઓને સ'પૂર્ણું રીતે 
તારવાને એ સમથ છે ; કેમકે એ તેએને સારૂ મપ્યસ્થી કરવાને સદાકાળ 
જીવતા ર્હે છે“ (હેબ. ૭; ૨૫). 

હુ વાંચનાર, હજુ જો તમારો આત્મા કઇ શકા ઉઠાવતે। હોય તો 
નીચેનું ગીત ગાવાળી કે વાંચવાથી તમારા આત્માની અનેક શ'કાએ દૂર્‌ 
થશે એવી આશા છેં. આ ગીતને તમારા હૈડયની પ્રાર્થ નારૂપ બનવા દે* 


:: 031 ક્8$ 1 કા, 10100૫6 ૦01096 ॥0193. 
હે પ્રભુ; જેવા છું તેવપ તારી પાસે આવું છું* 
(રાઝન-૮ સ્વરે) 
જેવોજ હું છુ, પુર્ય વગર્‌ આજ, 
પણુ કેમકે રક્ત દીધું મજ ફાજ, 
ને તેડે મજને તુજ અવાજ, 
આવુ* છુ, હે દેવતા હલવાન. ૧ 
જવોજ હું છું, થોભુ' પણુ નહિ, 
“તે મારા ડાધ ધોવા ચહ; 
તું સવે" ડાધ સાફ કરશે સ્ડિ, 
આવુ - છું, હે દેવના હલવાન, ર્‌ 
જેવાજ હું છુ, ડેલાયલે ફર, 
દિલના ' યુહ્દ ને શકથી ભરપૂર, 
લપ્ટ બીક જે બહાર ને આમ જે ઉર, 
આવુ' છુ, હે દેવના હલવાન* ૩ 


૧૨ 
જેવોજ હું છુ'--અંધ તે લાચાર, 
દૃષ્દિ ધન ને સતતેો ઉહહ્દાર, 
સા શોધતો તુજમાં હું આ વાર, 
આવું છું, હે દેવના હલવાન. 
જેવોજ હું છું--કર અંગીકાર, 
કૅરે ક્ષમા, શુહ્, છુટકો ને તાર, 
છે તુજ વચન. પર મજ આધાર, 
આવુ' છુ', હે દેવના હલવાત, 
જેવોજ હું છુ'--તુજ પ્રીત ન્યારી, 
સ ખ'ધને। તોડયાં ભારી, 
તારો થવા ઇચ્છા મારી, 
આવુ છું, હે દેવના હલવાન. 


પ્‌ 


્ 


[1118 13 1દ૦001 100 110 160110618૬ (10, 114)001ર્ઞા 


હ145) ૪1 ઉકાઇુ0ક.] 


